“Khisimisi ndi YA 
Nyengo ya Pasaka NY 
- Zitanthauza Chiyani? 


O u 


lolembedwa ndi JOHN R. CROSS 
zithunzi zidajambulidwa ndi MATT ALMY 
lomasuliridwa m'Chichewa ndi RODRICK BANDA A ' 


Khisimisi ndi Nyengo ya Pasaka 
- Zitanthauza Chiyani? 


Timapeza yankho lafunso limeneli m'buku limodzi lokha — buku 
lalikulu lotchedwa 'Baibulo' kapena kuti 'Buku Lopatulika'. 


Liwu lakuti Baibulo ndi lakalekale, limene limatanthauza 
kuti 'buku'. 


Liwu lakuti Jopatulika limatanthawuza kuti “palibenso lina 
lofanana nalo'. 


Tikamakamba za Baibulo, timakamba za Buku Lopatulika, 
limene palibenso lina lofanana nalo. Palibenso mabuku ena 
amene akhoza kufanana ndi Baibulo. Ilitu ndi Buku Lopatulika. 


Baibulo limakamba za milungu yambiri, koma ndi Mulungu 
m'modzi yekha mwa milungu imeneyi amene amatchedwa 
'woyera'. Mulungu ameneyu ndi wosiyana ndi milungu 
ina yonse. lye ndi wapaderadera. lyeyu ali wosiyana ndi 
ena onse. 


Anthu amakhala ndi mayina monga Tadala, Tiyamike, 
Chiyembekezo kapena Mphatso. Chimodzimodzinso Mulungu 
ali ndi dzina. Dzina lake ndi Yahweh. 


Popeza Yahweh ndi Mulungu wosiyana ndi milungu ina 
anthu a kale adaleka kugwiritsa ntchito dzinali. M'malo 
mwake, adamutcha Ambuye. Dzina limeneli ndi limene anthu 
amapatsa munthu wofunikira kwambiri — munthu amene 
ali ndi ulamuliro. Ngakhale Ambuye Yahweh ndi Mulungu 
wamkulu, Iye amafuna akhale pa ubwenzi ndi anthu. Iyeyu 
amafuna ife titamudziwitsitsa ndithu. 


2 


Chifukwa cha chimenechi Mulungu adatipatsa Baibulo. 
Imeneyi ndi kalata yofunikira kwambiri, imene Yahweh 
adatilembera ife tonse. 


Yahweh adalemba kalata imeneyi zaka zambirimbiri 
zapitazo. Komabe, uthenga umene ulimkalata imeneyi 
ndi wofunika kwambiri kwa ife lero lino monga 
momwe udalili nthawi imene idalembedwera. Ife tonse 
timayenera kudziwa zimene Baibulo limanena kwa ife. 
Tikamawerenga kalata yapaderaderayi, timazindikira 
tanthawuzo la Khisimisi ndiponso Nyengo ya Pasaka. 


Ndime zoyambirira za m'Baibulo zimatiwuza kuti Yahweh 
sadachite kubadwa ndiponso sadzafa.! Yahweh alibe 
chiyambi ndiponso alibe mathero ake. Mulungu ameneyu 
adalipo kunthawi zosayamba ndipo adzakhalapo 
mpaka muyaya. Ichi ndi chimodzi mwa zinthu zimene 
zimamupangitsa kuti akhale wapaderadera - ndipo 
palibe wofanana naye. 


Baibulo limanena kuti, pachiyambi, kudali Mulungu 
yekha. Kudalibe zomera, nyama, ngakhale anthu. 


3 


Kudalibenso dziko lapansi, mwezi kapena dzuwa 
Kudalibenso milungu ina. Kudalibe chilichonse! 


Ambuye Yahweh yekha ndiye adalipo kuyambira 
pachiyambi. 


Baibulo limatiwuza kuti Mulungu adalenga zinthu zonse 
zowoneka ndi maso ndiponso zinthu zonse zosawoneka. 


Chimodzi mwa zinthu zimene Yahweh adazilenga 
moyambirira ndi angelo. Ifetu sitingawawone angelo, 
monganso sitingamuwone Mulungu. Angelo ndiponso 
Mulungu ndi mizimu. Onse ndi wofanana ndi anthu, 
chifukwa amaganiza komanso amatha kupanga 
chiganizo; komabe alibe matupi a nyama ndi mafupa. 


Ngakhale angelo ali mizimu, iwowatu similungu ayi. Iwo 
safanana ndi Yahweh. Mulungu adalenga angelo kuti 
akhale atumiki ake opatulika. Iwowa adalengedwa kuti 
azichita zinthu zonse zimene Yahweh wawalamulira. 


Angelo onse ankangowonerera ndi kumayimba nyimbo 
pamene Mulungu ankalenga dziko. 


4 


Baibulo limatiwuza kuti pamene Mulungu ankalenga 
dziko, adalilenga modabwitsa kwambiri. Ife tikamapanga 
zinthu, timafuna tikhale ndi zipangizo monga dothi ndi 
madzi. Nthawi zina timagwiritsanso ntchito mitengo, 
misomali ndi zomatira. 


Komabe, Baibulo limatiwuzanso kuti pamene Mulungu 
ankalenga dziko, sadagwiritse ntchito zipangizo zili zonse. 
Mulungu adangonena mawu - ndipo dziko lidalengedwa! 


Mulungu adati, "Kuwale!” Ndipo nthawi yomweyo 
kudawala ndipo mdima udathawa. 


Yahweh adalenga zinthu zonse mwakungoyankhula ndi 
pakamwa pake. Mulungu ndi wamphamvu kwambiri — 
akhoza kuchita chilichonse! Palibenso akhoza kufanana 
naye! Iye ndi woyerayera. 


Baibulo limatiwuza kuti Mulungu adalenga dzuwa, mwezi 
ndi nyenyezi. Iye adaziyika zimenezi mumlengalenga 
pamalo pamene adafuna kuti zizikhala. Mulungu adachita 
izi popeza lyeyo amapezeka paliponse. 


Ndikwabwino kudziwa kuti Mulungu ali ponseponse. Iye ali 
ndi inu, alinso ndi a pabanja anu komanso nthawi yomweyo 
ali ndi anzanu onse. Mulungu ali ndi onsewo ngakhale 
atapita kutali kwambiri, kapena amakhala kumene aliliko. 


Popeza Yahweh amapezeka paliponse nthawi imodzi 
yomweyo, lyeyu amadziwanso zimene tikuganiza. Iye 
amadziwa ndiponso amazindikira zinthu zonse. Ife 
sitingamubisalire Mulungu. 


5 


Tikawona zinthu zimene Yahweh adazilenga, ife timawona 
ukulu wake wa Ambuye Mulungu. 


Baibulo limatiwuza kuti Mulungu adalenga dziko kwa 
masiku asanu ndi limodzi. Ndi Ambuye Yahweh yekha 
amene akhoza kuchita izi. 


Mulungu adalenga zakudya zimene timadya, mpweya 
umene timapuma komanso madzi amene timamwa. 


Iye adalenga mitsinje, nyanja ndi mapiri. Mulungu 
adalenga mitengo yonse ndi maluwa wonse. 


Mulungu adalenga nsomba zimene zimasambira 
m'nyanja, komanso mbalame zimene zimawuluka 
mumlengalenga. Iye adalenganso nyama zimene 
zimakhala kuthengo ngakhalenso zimene zimawetedwa. 


Potsiriza, Mulungu adalenga anthu - mwamuna ndi mkazi. 
Ambuye adawakonda anthuwa ndipo ankawasamalira 
bwino. 


Iye adapanga munda wangwiro. Mulungu adawudzaza 
ndi mitundu yonse ya mitengo, maluwa ndi nyama 
zoweta. lye adachita izi chifukwa cha anthuwa. Mulungu 
adafunitsitsa kuti anthuwa asangalale ndi zinthu zonse 
zimene lye adazilenga. 


Tikawona kudabwitsa kwa dziko limene Mulungu 
adalenga, tikhoza kuwona kuti Yahweh ndi wamphamvu 
kwambiri. Iye amadziwa machitidwe a zinthu. Ndi 
Mulungu wamkulu yekhayu amene akadakhoza kulenga 
dziko limene ife timakhalamo. 


Popeza Ambuye Yahweh adalenga zinthu zonse, lyeyu 
ndiye mwini wake wa zonse. Zinthu zimene inu mwapanga 
zimakhala zanuzanu chifukwa inu mudazipanga nokha. 
Izi zili chimodzimodzi ndi Mulungu. Chifukwa chakuti 
Mulungu adalenga zinthu zonse, zonsezo ndi zake za lye 
mwini. Chifukwa cha chimenechi Yahweh, timamutcha 
kuti ndi Ambuye. Izi zimatanthawuza kuti Iye ndiye Mfumu 
ndipo kuti zinthu zonse zimene adazilenga ndi zake. 


Mulungu adazilenga, ndipo zonse ndi zake. 


Baibulo limati Yahweh ndi wabwino ndi wachifundo 
chosatha. 


Tangowonani zinthu zokongola zimene Ambuye adalenga. 
Kukadathekatu Mulungu kulenga maluwa onse kuti akhale 
akuda ndi woyera, koma m'malo mwake lye adawalenga 
wokongola ndiponso a mitundumitundu. 


Mulungu akadatha kupanga chakudya choyipa kwambiri. 
M'malo mwake, lye adachipanga kuti chikhale chokoma 
pakuchidya komanso cha fungo labwino. Iye adapanga 
mitundu yonse ya zipatso ndi maluwa, tizilombo ndi 
nyama, mawonekedwe ndi mamvekedwe a zinthu — 
zonsezi adazichita kuti ife tikondwere nazo. 


Yahweh adachita zonsezi popeza amatisamalira. 
Baibulo limanena kuti Mulungu amatikonda. 


Baibulo limatiwuzanso kuti Yahweh amakondwera zinthu 
zikamachitika momwe ziyenera kuchitikira. 


Tangoganizani chisokonezo chimene chikadakhalapo 
dzuwa likadati lilowe tsiku lina koma osatulukanso kwa 
masiku atatu. Ndichifukwa chake Mulungu adakhazikitsa 
malamulo. lye adakhazikitsa lamulo lokhudzana ndi 
dzuwa — limayenera kutuluka m'mawa ndi kulowa 
madzulo. Ndipo limayenera kuchita izi tsiku ndi tsiku 
osasintha. Mulungu adakhazikitsa malamulo okhudza 
chinthu chilichonse chimene adachilenga, kuti dziko 
lizigwira ntchito yake m'njira yoyenera. 


Mulungu adapanganso malamulo akuti anthu azitsatira. 
Nthawi zina sitikondwera ndi malamulo. Komabe, taganizani 
mofatsa kuti kodi dziko likadakhala lotani popanda 
malamulo. Kuyendetsa galimoto kukadakhala kowopsa 
ngati kukadakhala kopanda zikwangwani za pa msewu. 
Popanda malamulo wotidziwitsa mbali ya msewu imene 
tiziyendamo, aliyense akadamasowa chochita. Popanda 
malamulo, miyoyo yathu ikadakhala yovuta. 


Ambuye Mulungu adapanga malamulo chifukwa 
amadziwa zinthu zotiyenera. lye amadziwa kuti zinthu 
zikamachitika moyenera, timakhala anthu achimwemwe 
ndi wotetezedwa. Iyi ndi imodzi mwa njira zimene Yahweh 
amawonetsera chikondi chake kwa ife. 


8 


Baibulo limanena kuti Mulungu adalenga dziko. Ndipo 
zinthu zonse zinali zangwiro — padalibe choyipa chilichonse. 
Lidali dziko labwino pa china chilichonse. Ambuye Yahweh 
adalenga dziko langwiro, chifukwa lyeyo ndi wangwiro. 
Iye sachita choyipa chilichonse. Iyeyu ndi wangwiro. 


Kwawo kwa Mulungu ndi kwabwinonso. Kumatchedwa 
Kumwamba. Baibulo limanena kuti Kumwamba 
ndikokongola zedi. Kumakhala ngati kumalo kokongola 
kumene kuli mitengo ndi mtsinje. Ndipo pakatikati pa malo 
amenewa pali mzinda wokongola, komanso wotetezedwa 
bwino. Mzinda umenewu ndi wodabwitsa, ndipo Mulungu 
adakonza misewu ya mumzindawo ndi golide. 


Kumwamba kulibe matenda, zowawa kapena imfa. 
Kulibenso udzu kapena zomera zokhala ndi ululu wakupha. 
Kumwamba kulibe kanthu kowonongeka kapena kakutha. 
Kulibenso anthu woyipa kapenda wopanda chifundo 
ndipo anthu wonse kumeneko amakhala mokondwera. 
Kumwamba kuli nyimbo zabwino zokhazokha. Nyama 
zonse zimakhalirana bwino ndi anthu. Kumwamba kulibe 
kugona, chifukwa kulibe mdima kapena usiku. Tsiku ndi 
tsiku kumakhala kowala. 


Kumwamba ndi kumalo angwiro kumene anthu angwiro 
| ndi angelo angwiro amakhalako ndi Mulungu 
EN wangwiro. Kumwamba ndi kodabwitsa, ndipo 
Ta kufotokozera kwake. 
AA 
7, 


4 N 


Y 
LWA 


JS 


ATN P ' wam E = E reanik 
“t 5 Y m_i 


i aN MAA b ri hi 
LI NAI y ha AN 


10 


Yahweh atatsiriza kulenga dziko langwiro, chinthu china 
chowopsa chidachitika. Mngelo wofunikira kwambiri 
pamaso pa Mulungu sadakondwere. 


Dzina la mngelo ameneyu linali Lusifala, limene 
limatanthauza 'Nthanda Yonyezimira.' Mulungu 
adamulenga mngeloyu kuti azigwira ntchito ya 
paderadera. Lusifala adayamba kuganiza kuti 
amayenera kulandira zokoma zoposa pamenepa. lye 
sadafune kuti apitirize kukhala mngelo. Iyeyu adafuna 
kukhala ndi ulamuliro. Lusifala adaganiza kuti nayenso 
adayenera kukhala Mulungu! 


Popeza sadafune kutsatira malamulo a Mulungu, 
Lusifala adapanga malamulo akeake. Iye adapangira 
angelo ena ambiri kuti amenye nkhondo yolimbana ndi 
Yahweh. Iwowa adafuna kuti awononge zinthu zonse, 
chinthu chimene chidabweretsa chisoni Kumwamba. 


Baibulo limagwiritsa ntchito mawu a padera pofuna 
kufotokozera chisankho chimene Lusifala adasankha 
chakuti alimbane ndi Mulungu. Baibulo limatcha chinthu 
chimenechi tchimo. Kuchita tchimo ndiko kupanga 
chiganizo chosatsatira malamulo a Mulungu. Mukachita 
tchimo zimakhala ngati mukumuwuza Mulungu kuti 
mukuganiza kuti muli ndi nzeru zomuposa lye. Tchimo 
limawononga zinthu ndiponso limakhumudwitsa. 


Timadziwa kuti izi ndi zowona pamene munthu wina 
wachita za uchifwamba kapena sadamvere lamulo. Izi 
zimapweteka anthu ena. Wachifwamba uja akagwidwa, 
amalandira chilango. Nthawi zina amapereka ndalama 
kapenanso kumangidwa ndi kupita kundende. Ichi ndicho 
chilungamo chake. Sichinthu chabwino kuti munthu 
akachita chinthu cholakwika asalandira chilango. 


Chomwechonso, Baibulo limatiwuza kuti Mulungu 
ndi wolungama nthawi zonse. lye sakondwera anthu 
akamachimwa. lyeyu amadziwa kuti tchimo limapweteka 
anthu ena. Ndipo lyeyu amapereka chilango choyenera 
malinga ndi tchimo limene munthu walichita. Chilango 
chake sichikhala chochepa kapena chochuluka. Yahweh 
amachita zinthu zabwino ndi zoyenera nthawi zonse. 


11 


12 


Lusifala ndi angelo ake sadamukonde Mulungu ndipo 
sadafune kumumvera lye. Popeza Yahweh ndi wangwiro, 
Iye sakadakhala ndi angelo woyipawa m'dziko lake 
langwiro. Iwowa adali kuwononga Kumwamba. 
Choncho, Mulungu adawapirikitsa ndi kuwalamulira kuti 
asadzabwererenso.” Mulungu adasintha dzina la Lusifala 
ndikumutcha Satana, dzina limene limatanthawuza 
kuti 'mdani'. Satana adasanduka mdani wa Mulungu. h 


angelo woyipawa azikhalako. Chifukwa chakuti angelowa 

ndi woyipa, malo awo atsopanowa analinso woyipa. 

Chifukwa chakuti angelowa anali . ka 
owuma mtima ndi wosowa chimwemwe, ` 
malo atsopanowa anali wopweteka 
ndiponso wosowetsa mtendere. Malo À 
atsopanowa anali owopsa ndipo 
adatchedwa "Nyanja ya Moto”. 


Mulungu adakonza malo atsopano amene Satana ndi \ | 


Anthu onse amene amakhala malo 
amenewa, amakhalako kwamuyaya. 
Malo amenewa ndi malo amene Satana 
ndi angelo ake woyipa adzalandirirako 
chilango. 


13 


Angelo ambiri adatsatira Satana nasankha 
kusamvera Mulungu. Komabe, angelo enanso 
ambiri adapitiriza kumamvera Mulungu 
ndiponso kukhala atumiki ake a paderadera. 
Angelo abwinowa amakhala ndi Mulungu ndi 
kumutumikira Iye Kumwamba - mudzi wangwiro 
wa Yahweh. 


14 


Baibulo limanena kuti pamene Mulungu adalenga dziko 
pachiyambi paja, dzikoli lidali ngati Kumwamba. Kudalibe 
misozi, zowawa kapena mantha. Kudalibe anthu woyipa 
ndi wopanda chifundo. Kudalibe munthu wakuba, wabodza 
kapena wakupha. Kudalibe tchimo lamtundu uli onse. Koma 
koposa zonse, kudalibe chinthu chimene chinkafa. 


Dziko limene Mulungu adalenga linali labwino ndi lokoma 
kukhalamo. Mulungu adafuna zinthu zizikhala chomwechi. 


Linali dziko langwiro. 


Anthu amene Mulungu adalenga adalinso angwiro. Ndi 
anthu angwiro wokha amene akhoza kukhala pamodzi ndi 
Mulungu wangwiro. 


Munthu wamwamuna woyamba adatchedwa Adamu ndipo 
mkazi wake adali Hava. Yahweh adayika anthuwa m'munda 
wokongola umene lye adawulenga. 


Mulungu adalola Adamu ndi Hava kuti azipita kulikonse 
kumene akadafuna. Iwo ankadya chilichonse 

(oY 2 chimene ankafuna, koma chimodzi 
WA s chokha samayenera kudya. 

G Mulungu adawalamulira kuti 

asadye chipatso chamtengo 

umodzi okha. 


kan 


Ņ V, 
e NET 


4 


£ 


15 


Ngati Adamu ndi Hava sadamvere lamulo limodzi lokha; 
ili likadakhala tchimo. Iwo akadasankha kuchita tchimo, 
sizikadakhala zotheka kuti akakhale pamodzi ndi Yahweh. 


Sichidali chinthu chovuta kuti Adamu ndi Hava amvere 
lamuloli. M'munda muja mudali mitengo yambiri ya zipatso. 
Komabe, Adamu ndi Hava akadawonetsa kuti amakhulupirira 
Ambuye Yahweh mwakumumvera lye. Iwo adakhulupirira 
kuti Mulungu amadziwa zimene zili zabwino kwa iwo. Izi ndi 
zimene Mulungu amafuna. 


Yahweh ankanena kuti, 'Mundikhulupirire Ine'. 


M'menemu ndi m'mene zinthu zidalili pachiyambi - anthu 
ankakhulupirira Mulungu wangwiro m'dziko langwiro. 


5 
Kenaka Satana adabwera m'munda wokongola uja. Iye 
adawuza Adamu ndi Hava kuti Yahweh ankawabisira 
chinthu china chake chabwino. Satana adawawuzanso 


kuti akadzadya chipatso chamumtengo umodziwo, iwo 
adzakhala ngati Mulungu." 


Kodi Satanayu AA zowona kapena ankangowanamiza? 
Kodi Adamu ndi Hava akadachita chiyani? Iwo akadakhulupirira 
Satana, akadadya chipatsocho. Komabe, iwowa akadakhulupirira 
Mulungu, sakadadya. Nanga iwowa akadayenera kukhulupirira 
yani? - Yahweh kapena Satana? Kodi iwowa akadadalira yani? 


18 


Adamu ndi Hava adayamba kuganiza kuti 
nkosakwanira kungokhala anthu angwiro m'munda 
wangwiro wa Mulungu. Iwowa adafuna kuwonjezerapo 
zina. Iwo adafuna kufanana ndi Yahweh. Choncho, 
iwowa adachita chinthu chimodzi, chija Mulungu 
adawaletsachi - iwo adadya chipatso. 


Adamu ndi Hava adakhulupirira bodza la Satana. 
Iwowa adaganiza kuti adali ndi chidziwitso choposa 
cha Mulungu pa chinthu chabwino ndi choyenera 
kwa iwo. Iwo sadamvera lamulo limodzi losavuta la 
Mulungu, koma adayanjana ndi Satana nayamba 
kutsutsana ndi Yahweh. 


Ili lidali tchimo. 


Chifukwa cha tchimo la Adamu ndi Hava, dziko 
lonse lidasintha. Silidakhalenso dziko lotetezedwa 
ndi langwiro monga lidalili kale. Kukhala m'dzikomu 
kudafunika kugwira ntchito molimbika. Udzu udamera 
m'nthaka. Dziko lidasanduka malo ochititsa mantha. 
Chifukwa cha tchimo, dziko lidadzaza ndi matenda 
komanso nkhawa. Dziko lidasanduka malo a imfa. 


Adamu ndi Hava adaganiza kuti ankasankha chinthu 
chabwino. 


19 


M'malo mwake chisankho chawo chosamvera Mulungu 
chidawononga zinthu zonse. Baibulo limanena kuti imfa 
idalowa m'dziko lapansi chifukwa cha kuchimwa kwa 
Adamu ndi Hava. 


Imfa ndi chinthu choyipa kwambiri. Munthu akafa, 
mzimu wake umachoka mthupi lake wosabwereranso. 
Munthu wakufayo sangadzakhalenso ndi moyo pa dziko 
lapansi. Mnzathu watisiya ndipo timamupukwa - imfa 
yatilekanitsa. 


Chomwechonso, pamene Adamu ndi Hava adakhala 
kumbali ya Satana, tchimo lawo lidawalekanitsa ndi 
Yahweh. Ubwenzi udatha, ndipo Adamu ndi Hava 
adawona kuti adalibe bwenzi. Ichi ndi chimene 
Baibulo limatanthawuza likamakamba za imfa. Tchimo 
lidatilekanitsa ndi Mulungu. 


te, 
D LE 
2 


^7 %4 


Tii 


ya Ry hy a s 
h D 
UNA 

> 


Y, . ph 
Myn, bui 
A 


20 21 


Nthawi zonse tchimo limawononga zinthu- lidawononga Mpulumutsi. Iye adzatha kupulumutsa Adamu ndi Hava ku 
dziko limene Mulungu adalilenga langwiro. chilango chimene adayenera kulandira chifukwa cha tchimo 
Lidawononganso ubale wapaderadera umene udalipo lawo. lyeyu adzawapulumutsa ku imfa ya chiwiri. 


pakati pa Yahweh ndi Adamu komanso Hava. Mulungu sadatotokozere momwe mpulumutsiyu 


Komabe, izi sizidathere pamenepa. Popeza iwowa adalowa adzapulumutsire Adamu ndi Hava ndikuwapanga iwo kuti 
m'chiyanjano ndi Satana, matupi awo akadzafa, iwo i akhalenso angwiro. Komabe lye adalonjeza kuti njira ilipo. 
adayenera kupita ndi kukakhala kwawo kwa Satana 
kumene ndi kumalo owopsa. Adamu ndi Hava adayenera 
kukhala M'nyanja ya Moto ku nthawi za muyaya! Iyi idali Kodi iwowa akadamudalira Iye? 
nkhani yomvetsa chisoni; Baibulo limanena kuti imeneyi 
ndi Imfa ya Chiwiri. 


Kodi Adamu ndi Hava akadakhulupirira Mulungu tsopano? 


Komabe, Mulungu sadafune kuti Adamu ndi Hava 
akakhale ndi Satana. Mulungu adakonda Adamu ndi 
Hava, koma iwowa sakadakhala Kumwamba. Ndi anthu 
angwiro wokha amene akhoza kukhala Kumwamba. Iwo 
adasankha kuti akhale anthu wochimwa mwakukhulupirira 
Satana. Nanga Mulungu akadachita chiyani? 


Sikutitu Mulungu adalibe yankho! Iye adali nayo 
ndondomeko. Iye adawuzako pang'ono Adamu ndi 
Hava ndondomeko yakeyo ndipo uwu udali Uthenga 
Wabwino kwa iwo. 


Mulungu adalonjeza kuti adzatumiza munthu 
wapaderadera ku dziko lapansi. Baibulo limamutcha 


Aa A 
CHIZI ITA n, ji 
w, ZO i 
Eh A, 


41 


22 


Ndi chinthu chofunika kwambiri kuzindikira tanthawuzo 
la mawu akuti “kudalira'. 


Apa mundilole kuti ndifotokozere. Tiyeni ndikuwuzeni 
kankhani. 


Tsiku lina agogo ake a Ndaziona adamutenga kupita 
naye kokayenda m'mbali mwa mtsinje. Ndaziona 
ankayenda m'mbali kwambiri mwa mtsinje uja ndipo 
adaterereka ndi kugwa. lye adagwera m'madzi! Ndipo 
iyeyu adayesetsa kuti akafike kumtunda pamene mafunde 
ankamukokera kutali. Ndaziona adachita mantha akulu. 
Madzi ankazizira kwambiri. Chifukwa chakuti zovala 
zake zidanyowa ndikuyamba kulemera, iye adawona 
ngati wayamba kumira. 


Kenaka agogo ake adalowa m'madzi woyendawo. Iwo 
adali munthu wamphamvu ndipo mapazi awo adaponda 
molimbika pa nthaka ya pansi pa madzi. 


Ndi manja awo ataliatali, agogo aja adamufikira 
Ndaziona, nafuwula, 'Kuno! Gwira dzanja langa, 
ndikupulumutsa iwe. Ungondidalira!' 


Kodi Ndaziona adayenera kuchita chiyani? Ngati iye 
amakhulupirira agogo ake, akadagwira dzanja lawo. 
Koma ngati samawakhulupirira agogo akewa, Ndaziona 
akadayesetsabe kuti adzipulumutse yekha. Zikadatengera 
agogo ake kapena iye mwini. 


Kodi iyeyu adalire yani? 


23 


Ndaziona adayandikira ndi kugwira dzanja la agogo 
ake. Iye adakhulupirira kuti agogo ake akhoza 
kumupulumutsa kuti asamire m'madzi. Ndaziona 
adapanga chisankho choyenera. 


Ndichisankho chotere chimene Mulungu adafuna 
kuti Adamu ndi Hava apange. Iye adafunitsitsa kuti 
iwowa amudalire, ndi kukhulupirira kuti Iyeyu akhoza 
kuwapulumutsa kuchokera kumalo woyipitsitsa kumene 
ndi kwawo kwa Satana. 


Yahweh adali ndi njira yowapulumutsira koma poyamba 
Adamu ndi Hava adayenera kumudalira Iye. 


24 


Ambuye Yahweh sadatotokoze zonse zokhudzana 
ndi njira yake ya chipulumutso kwa Adamu ndi Hava, 
komanso sadafotokoze zonse za Mpulumutsi. Komabe, 
Iye adalonjeza. Ngati anthu adzadalira Mulungu, iwowa 
akadzafa, Mulungu adzawasandutsa angwiro. Anthu 
angwiro akhoza kukhala ndi Mulungu Kumwamba. Zimene 
iwowa amayenera kuchita ndi kudalira Mulungu basi 
ndi kukhulupirira lonjezano lake. Ndizosavuta chonchi. 


Komabe, vuto lalikulu lidalipobe. Mulungu sadakangopanga 
Adamu ndi Hava kuti akhale angwiro ndi kuwalola kuti 
akalowe Kumwamba iwowa asadachitepo kanthu za tchimo 
lawo. Adamu ndi Hava adayanjana ndi Satana ndipo 
adakhala anthu ochimwa. Mulungu sakadangozikankhira 
ku nkhongo ngati kuti izi sizidachitike. Sizikadakhala 
zinthu zabwino ndi zoyenera lye akadakhala ngati 
tchimo lawo sadalidziwe. Mulungu amayenera kupereka 
chilango chifukwa cha choyipa chilichonse. 


Tsono, kodi Mulungu akadalanga bwanji tchimo la Adamu 
ndi Hava wosawalanganso iwowa? 


Funso limeneli ndilofunika kwambiri. Tawonani, ife tonse 
tili ngati Adamu ndi Hava. Tili ndi tchimo lofunika chilango. 
Pakuti tonsefe tidachimwa, tiyenera kuzindikira momwe 
Mulungu akhoza kulangira tchimolo koma wosalanga anthu. 


Pofuna kuti ife timvetsetse izi, Mulungu adapitirizako 
pang'ono kufotokozera ndondomeko yake. 


Popeza anthu sadamvetsetse kuyipa kwake kwa tchimo, 
Mulungu adawawuza kuti azichita chinthu china chake kuti 
mwa chimenechi azindikire kuyipa kwa tchimo. Chimenechi 
chiwathandizanso kuti adziwe momwe lye angaperekere 
chilango kwa tchimo koma wosalanga anthu. 


Yahweh adawawuza kuti iwo azisankha nyama - 
mwanawankhosa. Azikhala mwanawankhosa wamwamuna 
ndipo asamakhale ndi chilema chilichonse pa thupi lake. 
Asamakhale ndi matenda aliwonse kapenanso wovulala. 
Idayenera kukhala nyama yangwiro. 


Mulungu adanena kuti mwanawankhosayu azimutengera 
pa guwa la nsembe, malo a paderadera a imfa. Munthu 


25 


amene wabweretsa mwanawankhosayu adayenera kuyika 
dzanja lake pa mutu pa mwanawankhosayo. Mulungu 
adati, mwakuchita ichi, kudzakhala ngati kuyika machimo 
onse a munthuyo pa mwanawankhosayo. 


Tsopano chinthu chomvetsa chisoni 
chidayenera kuchitika. p 


ENAT 


A et | 


y 
sih 


J 
LGR 


WAA 


+ 


h 


4 
vhu 


pon 


26 


Kodi mumakumbukira m'mene imfa idabwerera 
m'dziko lapansi chifukwa cha uchimo? Chabwino, 
chifukwa chakuti munthu wayika machimo ake pa 
mwanawankhosa; mwanawankhosayo ankayenera 
kufa. Izi zidathandiza anthu kuti azindikire kuti uchimo 
wa munthu udapha nkhosa. 


Mulungu adawuza anthu kuti azichita zimenezi ndi 
cholinga chakuti iwowa amvetsetse ndondomeko 
yake. Umu ndi m'mene lye adzaperekera chilango kwa 
tchimo wosalanga anthu. Mwanawankhosa adalandira 
chilango m'malo mwa munthu. ` 


Munthu adachita zimene Mulungu adanena chifukwa 
iye adadalira Yahweh. Iye adakhulupirira kuti 
mwanawankhosa adalandira chilango chimene 
chidayenera kugwera munthu. 


27 


Nthawi ikadzakwana yakuti munthu afe, Mulungu 
adzamupanga kuti akhale wangwiro ndi cholinga 
chakuti akalowe ndi kukhala Kumwamba. 


Iyi idali ndondomeko ya Mulungu. Imeneyi ndi imodzi 
mwa njira zimene lye akadatsata pofuna kuwonetsera 
chikondi chachikulu chimene ali nacho pa ife. 


, 


N 


NY 
NE 


A ; 
PA 


28 


Komabe, anthu ena sadakhulupirire ndondomeko ya 
Mulungu. 


Iwo adanena kuti pali milungu ina imene ndi yofunikira 
kwambiri kuposa Yahweh. Iwo adaganiza kuti milungu 
imeneyi idali ndi ndondomeko zabwino. 


Zimene anthuwa sadazindikire ndi zakuti milungu imeneyi 
idali angelo woyipa a Satana. Angelowa amangonama 
kuti adali ngati Yahweh kuti awanyenge iwo. Iwowatu 
ankanena za bodza ndiponso samanena chowonadi. 


Sichidali chinthu chabwino kuti anthu aziganizira kuti 
angelo oyipawa adali wofunikira kwambiri kuposa 
Yahweh. Pali Mulungu owona m'modzi yekha ndipo 
anthu ayenera kumumvera lye. Yahweh yekha ndi amene 
amanena zowona. 


Ngakhale zinthu zili chomwecho, anthu adatsimikiza 
mitima yawo kuti ndondomeko za Yahweh sizidali 
zabwino. Kungoganiza kuti munthu akhoza kukhala 
wangwiro atangodalira Mulungu chabe - izi adaziwona 
ngati zophweka kwambiri. Iwo adaganiza kuti kudalinso 
koyenera kuti iwo achitepo kanthu kena ndithu, kotero 
kuti adapanga ndondomeko zawo. Iwo adadzipangira 
malamulo awoawo. 


Iwo adati ngati anthu adachita zinthu zabwino zochuluka 
koposa zoyipa, ndiye kuti Mulungu akhoza kukondwera. 
Ngati anthu atakhala achifundo, ndiye kuti akhoza kukhala 
abwino kwambiri kotero kuti akhoza kuyerekezedwa 
kukhala Kumwamba. 


Kodi inu mukudziwa? Anthu amenewa sadazindikire kuti 
adayenera kukhala abwino mwamtundu wanji kuti afike 
pa muyeso wokhala ndi Mulungu Kumwamba kwangwiro. 


Motero Ambuye Yahweh adafotokozerapo zina mwa 
zinthu zimenezi. 


29 


30 


Iye adanena kuti ngati anthu adzaba kanthu kalikonse, 
ngakhale kakang'ono kwambiri, ndiye kuti saliwoyenera 
Kumwamba. 


Yahweh adawawuza kuti ngati iwo adzakhala wokonda 
ndalama kuposa m'mene azimukondera lye, ndiye kuti 
iwowa sali angwiro. 


Iye adawawuzanso kuti ngati sangathe kubweza mkwiyo, 
ndi tchimo ndithu. 


Ngati iwo amanena bodza, ngakhale kabodza kakang'ono, 
ndiye kuti sali angwiro. Kunena zonama ndi tchimo. 


Ambuye adanena kuti kukhala wopanda chifundo 
kapenanso kugwiritsa ntchito dzina la Mulungu 
mosayenera ndi tchimo. 


Kusapereka ulemu kwa abambo kapena amayi awo, 
ngakhale kamodzi kokha, zimatanthawuza kuti iwo 
sadali angwiro. 


Ndi anthu angwiro okha amene akhoza 
kukhala pamodzi ndi Mulungu 
wangwiro. 


Mulungu adapereka kwa anthu 
ake malangizo khumi amene 


31 


amatchedwa Malamulo khumi a Mulungu. Ambuye 
adalemba malamulowa pa miyala iwiri. Padalibe Munthu 
amene akadakhoza kuwonjezerapo malamulo akeake 
kapena kuchotsapo ngakhale limodzi. Malamulo a 
Mulungu sasintha. 


Ambuye adapereka miyala iwiriyi kwa munthu dzina 
lake Mose. Mose adayenera kuwawonetsa anthu onse 
zimene Yahweh adalemba. 


Aliyense adayenera kuzindikira kuti, ngakhale atayesetsa 
mwamtundu wanji, sangathe kusunga Malamulo onse 
khumi a Mulungu mwa iwo wokha. Kunali kosatheka kuti 
iwo akhale abwino ndi woyenera kukhala ndi Mulungu. Iwo 
adali anthu ochimwa. Iwowa sakadatha kudzipulumutsa 
ku chilango choyenera tchimo lawo. 


Iwo adafunika akhale ndi Mpulumutsi - adafunika 
akhale ndi mwanawankhosa. An 


32 


Kwa zaka zambiri, anthu adayembekezera kubwera 
kwa Mpulumutsi. 


Kenaka, tsiku lidafika. Mpulumutsi adafika pa dziko! 
Chinthu chodabwitsa kwambiri chidali chakuti Yahweh 
mwini wake ndiye adali Mpulumutsi. Inde ndi zowona - 
Mulungu adabwera pa dziko lapansi. Izi ndi zodabwitsa! 


Kuti akhale Mpulumutsi Yahweh adasandulika munthu. 
Izitu sizikutanthawuza kuti Iye adaleka kukhala 
Mulungu. Komabe, Ambuye adadziwa kuti njira yokhayo 
yakutipulumutsira idali yakuti Iyeyo akhale monga ife 
anthu. Chifukwa cha chimenechi Iye adalowa m'dziko 
lapansi ngati khanda, monga momwe khanda lililonse 
limafikira m'dziko lapansi. 


Yahweh adabadwa m'banja monga banja lina lililonse. 
Dzina la amayi wake lidali Mariya ndipo mwamuna wake 
wa mayiyu adali Yosefe. Ngakhale banja limeneli lidali 
monga banja lina lililonse, khandali silidali la choncho. 
Iye adali woyera - wosiyana ndi wina aliyense! 


Khandali lidali Mulungu Mwini. 


33 


Yahweh sadabadwire m'chipatala. Iye adabadwira 
m'khola — malo amene mumakhala nkhosa komanso 
ana a nkhosa. 


Alendo ake oyambirira adali abusa - anthu woweta ndi 
kusamalira nkhosa. 


Mulungu atabwera ku dziko lapansi, dzina lake lidali 
Yesu. Dzina lakuti Yesu limatathawuza kuti 'Yahweh 
ndiye amapulumutsa.' 


Yesu ndiye Mpulumutsi uja amene Mulungu adalonjeza 
Adamu ndi Hava zaka zambirimbiri zapitazo. lye 
adabwera kuti adzatipulumutse ife ku chilango choyenera 
tchimo lathu 


Khisimisi ndi Mbiri yofotokozera kuti Yahweh adabwera 
pa dziko lapansi monga khanda. Nyengo ya Khisimisi 
timapatsana mphatso ndi cholinga chokumbutsana 
kuti Mulungu adatipatsa mphatso yayikulu kwambiri. 
Mphatso imene Mulungu adatipatsa ndi Mpulumutsi. 
Ifetu timakondwera pa Nyengo ya Khisimisi, chifukwa 
Khisimisi imatikumbutsa kuti Mulungu amasunga 
malonjezano ake. 


TN 


S3 
` 
R 
NY 
N 


y 


Ji) A 
A Pd ï 


F, 


D 


pas 


34 


Pamene Yesu adakula msinkhu adayamba kuchita zinthu 
zodabwitsa. Adapenyetsa akhungu komaso adachiritsa 
anthu amene sankatha kuyenda. Iyeyu adachiritsa anthu 
ambiri wodwala —- enanso wodwala matenda owopsa 
monga khate. Yesu adalinso ndi mphamvu ngakhale pa 
imfa. Iye adapangitsa kuti anthu amene adafa akhalenso 
ndi moyo. 


Nthawi ina yake, Iye adadyetsa gulu lalikulu la anthu 
amene adali ndi njala. Padalitu mazanamazana a 
anthu koma Yesu adali ndi mikate isanu yokha ndi 
nsomba ziwiri. Komabe, pamene anthu ankamuthandiza 
Yesu kugawa chakudya, mkate uja ndiponso nsomba 
zimachulukirachulukira! Munthu aliyense adalandira 
chakudya chomukwanira. Atamaliza, adatolera madengu 
khumi ndi awiri a zakudya zotsala. 


Anthu onse adawona kuti Yesu amakonda anthu. Yesu 
adachita zonsezi kuti aliyense adziwe kuti Iye adali 
Mulungu. 


35 


36 


37 


Usiku wina wake, ena mwa anzake a Yesu adaganiza 
kuti awoloke nyanja pa bwato. Pamene iwo adafika 
pakati pa madzi, adakumana ndi namondwe owopsa. 
Kudali mphepo yochititsa mantha ndipo mafunde 
akulu adawomba bwato lija. 


Usiku onse anthu aja adayesa kupalasira bwato ku 
mtunda, koma mphepo ija idali ya mphamvu kwambiri. 
Nthawi ya kum'bandakucha, anthu aja adawona 
Munthu ali kuyenda pakati pa madzi. Iwo adaganiza 
kuti adali mzukwa! Iwowa adachita mantha. 


Ndipo kenaka adamva mawu akuyankhula kwa iwo 
ndi kuti, 'Ndine amene, musachite mantha.’ Uyutu 
adali Yesu! 


Ndipo Peturo adayankhula mokweza mawu ali 
m'bwato muja, Ambuye! Ngati ndi Inuyo, mundilore 
ndibwere kwa inu pa madzipa'. 


Yesu adati, 'Tabwera kuno'. 


“ii 


38 


Peturo adatuluka m'bwato. Iye adayamba kuyenda 
pamwamba pa madzi ndi kumapita kumene kudali Yesu. 


Komabe, pamene Peturo adawona mphepo ndiponso 
mafunde, iye adachita mantha ndipo adayamba 
kumira. Kodi iyeyu adayenera kuchita chiyani? 


Iyeyu akadakhoza kuyesetsa mwa iye yekha, kapena 
akadampempha Yesu kuti amupulumutse. Kodi iyeyu 
adayenera kudalira ndani? 


Peturo adazindikira kuti sakadakhoza kudzipulumutsa 
yekha - ndi Yesu yekha amene akadamupulumutsa iye. 
Tsono iye adafuwula, Ambuye mundipulumutse ine!' 
Ndipo Yesu adatambasula dzanja lake ndi kumugwira 
Peturo. Peturo adapanga chisankho chabwino. 


Monga momwe Peturo sakadathera kudzipulumutsa 
yekha pa madi paja, ifenso sitingathe kudzipulumutsa 
ku chilango cha uchimo. Ife tikusoweka Mpulumutsi. 


Baibulo limanena kuti Yesu ndiye Mpulumutsi wathu. 
Tiyenera kumudalira lye. 


40 


Pamene adali pa dziko lapansi, Yesu adakhala monga 
momwe munthu wina aliyense amakhalira. Iye adagwira 
ntchito yopala matabwa komanso amakacheza kwa 
anzake. lyeyu ankadya, ankagona ndiponso ankapita ku 
malo wosiyanasiyana. Komabe, Yesu adalinso wosiyana 
ndi inu ndi ine. Yesu sadachitepo kanthu kalikonse koyipa. 


Nthawi yonse imene adakhala pa dziko lapansi, ngakhale 
ngati kam'nyamata kakang'ono, lye sadachitepo ngakhale 
kanthu kamodzi koyipa. Yesu ndi yekhayo amene 
adakhala moyo wangwiro. lye adali munthu wosiyana 
ndi anthu wonse. 


Popeza Yesu adakhala moyo wangwiro, lyeyu adalibe 
tchimo limene lidayenera kulandira chilango. lye 
sadayenera kufa. Anthu amafa chifukwa cha tchimo 
koma Yesu sadachimweko. 


Ngakhale Yesu sadayenera kufa, lye ankawawuza anthu 
kuti tsiku lina anthu adzamupha. Iwo adzamumenya 
Iye, kumukwapula kambirimbiri ndi chikoti. Kenaka iwo 
adzamukhoma ndi misomali yayikulu m'manja ndiponso 
ku mapazi ake ndi kumupachika lye pa mtanda. Ndipo 
Yesu adzafa. Iye atakhala chikhalire wakufa masiku 
atatu, adzawuka nadzakhalanso ndi moyo. 


41 


Anthu amene adamumva lye akunena zimenezi 
sadamukhulupirire. Iwo adamuwuza kuti Iye asamayankhula 
zinthu zotero, koma zimene Yesu ankanena zidali zowona. 
Iye adawawuza anzakewo zonse zimene Mulungu 
adakonza - lyeyu adawawuza Uthenga Wabwino. 


Udali Uthenga wokhudza malonjezano a Mulungu - udali 
Uthenga wa Mwanawankhosa. 


Kodi mukumukumbukira Mwanawankhosa uja? 


Dzina lina la Yesu lidali Mwanawankhosa wa 
Mulungu. 


Kodi mukukumbukira kuti Mwanawankhosayu ankayenera 
kukhala wa mwamuna? 


Inde, Yesu adali munthu wa mwamuna. 
Mwanawankhosa ankayeneranso kukhala wangwiro. 


Yesu adali wangwiro - Iye adalibe tchimo. 


42 


Mulungu adawuza munthu kuti ankayenera kubweretsa 
mwanawankhosa ku guwa la nsembe, malo a paderadera 
a imfa. 


Pamene adali pa dziko lapansi, Yesu adalola kuti anthu 
amutengere ku mtanda, malo a paderadera a imfa. 


Kodi mukukumbukira m'mene munthu amene wabweretsa 
mwanawankhosa amayikira dzanja lake pa mutu pa 
mwanawankhosayo? Izi zinkasonyeza kuti munthuyo 
wayika tchimo lake pa mwanawankhosa. 


Baibulo limanena kuti pamene Yesu adali pa mtanda, Iye 
adasenza machimo athu kwa Iye yekha. Iye adatenga 
machimo a anthu onse kuyambira anthu abwino kwambiri 
kufikira abambo ndi amayi amene ali oyipitsitsa. 


Yesu adamva mawu onse wonyoza amene anthu 
ankayankhula. Iye adadziwa zinthu zoyipa zonse zimene 
anthu adazichita. Iye adawona mkwiyo onse umene 
anthu adawonetsa. Iye adamva ululu onse umene anthu 
adayambitsa. Yesu wangwiroyo adadzitengera pa lye 
yekha zotsatira zonse za zoyipa za machimo athu. Iyeyu 
adamva zonsezi, lye adazidziwa zonse ndipo adazitenga 
zonse. Ziyenera kuti zidali zinthu zowopsa. 


Inde, Uthenga wonsewu umanena za mwanawankhosa. 


43 
Yesu adali Mwanawankhosa - Mwanawankhosa wathu. 


Tsopano takumbukirani nkhani yonse. Kodi mukukumbukira 
zimene zinkachitika ndi mwanawankhosa? Popeza 
Mulungu ayenera kulanga tchimo, ndipo kuti chilango 
chake ndi imfa, mwanawankhosa ankayenera kufa. 


Izi zidali chomwecho ndi Yesu. 


Popeza Yesu adatenga machimo athu onse, Iye adayenera 
kulandira chilango. Yesu adayenera kufa. 


Baibulo limanena kuti Yesu adafa m'malo mwathu. 
Iye adalandira chilango chonse chimene chidayenera 
machimo athu, kuti ife tisadzalawe Imfa ya Chiwiri. 


Yesu adali Mwanawankhosa wotsiriza - munthu 
sadayenera kuperekanso nsembe ya mwanawankhosa 
pa guwa la nsembe. Yesu adakwaniritsa zonse. 


Ambuye Yahweh adasunga lonjezano lake. 


44 


Nkhaniyi ikadatha Yesu akadali wakufa pa mtanda, 
ikadakhala yomvetsa chisoni. 


Komabe Baibulo limatiwuzanso zambiri. Limatiwuza 
kuti Yesu atafa, abwenzi ake adachotsa thupi lake pa 
mtanda. Iwo adakamuyika Iye ku manda a paderadera. 
Manda amenewa adali ngati phanga - kachipinda 
kakang'ono kopangidwa mong'amba thanthwe lolimba. 
Pang'onopang'ono, iwo adakankha mwala wawukulu ndi 
kutseka khomo la mandawo. Kenaka, iwo adabwerera 
ku mudzi ndi chisoni. 


Tsiku lotsatira, anthu aja adapha Yesu adalamulira 
asilikali kuti alondele manda aja. Iwo adadziwa kuti 
Yesu ankawawuza anthu kuti akadzafa adzawuka 
patapita masiku atatu. Iwowa sadafune konse kuti wina 
abe thupi la Yesu ndi kunamizira kuti Iye alinso ndi 
moyo. Iwo adafunitsitsa kuti thupi lake likhalebe lakufa 
m'manda muja. 


45 


Ngakhale izi zidali choncho, asilikali ngakhale mwala 
wawukulu sizikadakhoza kulepheretsa Mulungu. Palibe 
chimene chikadakhoza kulepheretsa ndondomeko ya 
Mulungu. Monga Yesu adanena kale, patapita masiku 
atatu, Iye adawuka kwa akufa! Yesu adali ndi moyo. 


M'ngelo adagudubuza mwala ndi kuwuchotsa pakhomo 
kuti aliyense awone kuti m'manda mudalibe Yesu. 
Atawona m'ngeloyo, alonda aja adachita mantha ndi 
kunjenjemera ndipo adakhala ngati anthu akufa. 


Kenaka, pamene azimayi ena adapita ku manda, 
alonda onse adali atathawa. M'ngelo yekha adakhalira 
komweko kuti awafotokozere chimene chidachitika. 
Azimayi amenewa adali anthu woyamba kuwona Yesu 
wa moyo atawuka kwa akufa. 


46 


Kwa masiku makumi anayi, Yesu adawonekera kwa 
abwenzi ake ndi magulu akulu a anthu. Aliyense adali 
okondwera. Iye adali kuyankhula, kudya, komanso 
kuyendayenda ndi iwo. Izi zidali zodabwitsa! 


Yesu adali ndi moyo! 


Anthu sadakhulupirire izi. Padalibe wina amene 
adachita zotere m'mbuyomu. Padalibe wina amene atafa 
adadzidzutsanso kwa akufa! 


Yesu adawawonetsera kuti popeza lyeyo ndi Mulungu, 
adali wamphamvu zoposa imfa. Anthu sadayeneranso 
kuwopa kuti adzafa ndiponso kupita ku Nyanja ya Moto. 
Iwo sadayenera kuchita mantha ndi Imfa ya Chiwiri. Yesu 
adali ndi mphamvu zokwanira kuwabwezeranso ku moyo. 


Komabe, lye sadzawabwezeranso kuti adzakhalenso 
ndi moyo pa dziko lapansi pano - malo amene 
adawonongedwa ndi tchimo. M'malo mwake, Iye 
adzawatengera Kumwamba - malo angwiro komanso 
wodzala ndi chimwemwe. 


47 


Yesu ankalonjeza kuti adzachita izi kwa anthu onse 
amene adzamudalira lye. Zidalitu zosavuta chonchi. 


Anthu onse adayenera kungokhulupirira kuti Yesu adali 
Mwanawankhosa wawo - kuti Iye adalandira chilango 
m'malo mwa machimo awo. Iwo adayenera kudalira Yesu 
ndi kukhulupira kuti Iye adali owona. Kenaka, atakhala 
moyo wawo padziko lapansi pano, Yesu adzawasandutsa 
angwiro kuti akakhale Kumwamba. 


Izi zidali zowona kwa anthu wochokera m'mayiko onse 
kaya ndi amuna, akazi, anyamata kapenanso atsikana. 
Aliyense amene adzadalira Yesu adzakhala ndi moyo 
nthawi zonse Kumwamba. 


48 


Anthu adamvetsera mokondwera. Iyi idali nkhani imene 
aliyense adafuna kuyimva. Iwowa adakambirana ndi Yesu 
kwa mawola angapo zokhudzana ndi ndondomeko imeneyi. 
Kenaka, patapita masiku makumi anayi, Yesu adawatsanzika 
kubwerera kwawo Kumwamba. lye amakhala kumeneko 
kufikira tsopano, kwawo ku dziko langwiro. 


Izitu ndi zimene Nyengo ya Pasaka imatotokoza. Nyengo 
imeneyi, ife timaganizira za imfa ya Yesu ya pa mtanda. 
Timakumbukira m'mene abwenzi ake a Yesu adamuyikira 
m'manda komanso m'mene adawukitsidwira kwa akufa. Ndi 
nthawi ya paderadera imene timakumbukira kuti Yahweh 
adabwera pa dziko lapansi. Nyengo ya Pasaka, timamva 
chisoni kuti Yesu adafa, komanso timayamika chifukwa 
Iye sadakhale chikhalire wakufa. Timakhala wokondwera 
chifukwa lye ndi wamoyo. 


Inde! Baibulo lonse ndi mbiri ya tanthawuzo la Khisimisi 
ndi Nyengo ya Pasaka. 


Iyi ndi kalata yochokera kwa Mulungu -yodzala ndi chikondi. 
Imafotokoza za Mwanawankhosa wathu. 


Y \ 49 


y 
Y - Aa 


50 


Onani mayankho pa tsamba 54 


Kalata ya Yahweh - Buku Lopatulika - ndiyofunika kwambiri 
ndipo muyenera kuyesetsa kuti muyizindikire bwinobwino. 
Kwa kanthawi tayankhani mafunso wotsatirawa. Mafunso 
amenewa adzakuthandizani kudziwa mmene mumamrvetsetsera 
ndondomeko ya Mulungu. Ngati mupereke mayankho wolakwika 
a ena mwa mafunso amenewa, muyenera kuwerenganso buku 
lino kufikira mayankho wonse mutawazindikira. 


l. 


10. 


Mulungu adalenga zinthu zonse ndi mawu wokha. Kodi 
zimenezi zimatiwuza zotani za Yahweh? 


Kodi ndi chifukwa chiyani Mulungu adali nako kuthekera 
kolenga dziko langwiro lokha? 


Baibulo limagwiritsa ntchito liwu limodzi pofuna kufotokozera 
chisankho chimene Lusifala adapanga pofuna kusamvera 
Mulungu. Kodi ndi liwu lanji limeneli? 


Kodi ndi chifukwa chiyani chili chinthu cholakwika kuti 
munthu akachita chinthu choyipa asamalandira chilango? 


Kodi malo amene Yahweh adalengera Satana ndi angelo 
woyipa amatchedwa chiyani? 


Baibulo limagwiritsa ntchito liwu lina lake pofuna kufotokoza 
chisankho chosamvera Mulungu chimene Adamu ndi Hava 
adapanga. Kodi liwu limeneli ndi liwu lanji? 


Kodi ndi chiyani chimene chidabwera m'dziko lapansi ngati 
chotsatira cha wuchimo? 


Chifukwa cha tchimo lawo, Adamu ndi Hava sadali angwiro. 
Choncho, pamene adafa adayenera kukakhala ndi Satana 
m'Nyanja ya Moto. Kodi imfa yotereyi Baibulo limayitcha 
chiyani? 

Mulungu adalonjeza kuti adzatumiza munthu wapaderadera 


kuti adzapulumutse anthu wonse ku Imfa ya Chiwiri. Kodi 
Baibulo limamutcha ndani munthu ameneyu? 


Ndi chifukwa chiyani Mulungu amayenera kuwapanga anthu 
kuti akhale angwiro kuti akakhale ndi Iye Kumwamba? 


11 


12. 


13. 


14. 
15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
20. 


21. 


22. 


23. 


51 


. Kodi zikadatheka kuti Mulungu angophiphiritsa kuti tchimo 


la Adamu ndi Hava likhale ngati silidachitike? 


Mulungu adawawonetsera anthu mmene lye akadaperekera 
chilango ku tchimo koma wosawalanga anthuwo. Kodi ndi 
nyama yanji yimene Mulungu adawawuza anthuwo kuti 
azibweretsa? 


Kodi chimachitika ndi chiyani ndi tchimo la munthu munthuyo 
akasanjika dzanja lake pa mutu wa mwanawankhosa? 


Kodi mwanawankhosa adafera yani? 


Popeza mwanawankhosa sadachite choyipa chilichonse, 
ndi chifukwa chiyani adayenera kulandira chilango? 


Ngati anthu akhulupirira Yahweh, akamwalira adzapita 
Kumwamba. Kodi Mulungu amawasintha bwanji anthuwa 
kuti akakhale ndi Iye mdziko lake langwiro? 


Kodi titamachita zinthu zabwino moyo wathu wonse, ntchito 
zabwinozi zikhoza kutipangitsa kuti tikalowe Kumwamba? 


Kodi ndani amene adachokera Kumwamba ndi kudzakhala 
Mpulumutsi wa dziko lapansi? 


Popeza Yesu adalibe tchimo, kodi adayenera kufa? 


Baibulo limanena kuti Yesu adali ngati ana wa nkhosa 
amene anthu ankadzapereka pa guwa lansembe. Kodi ndi 
dzina lanji limene Baibulo limapereka kwa Yesu pofuna 
kutikumbutsa ife za ana wa nkhosawa? 


Baibulo limanena kuti mwanawankhosa adatenga wuchimo 
wa anthu wonse. Kodi ndi tchimo la ndani limene Yesu 
adatenga pa lye yekha? 


Mwanawankhosa adafa mmalo mwa anthu. Kodi Yesu 
adafera yani? 


Kodi anthu ayenera azichita chiyani kuti Yesu awatenge 
kukakhala naye Kumwamba? 


Zimene mwawerenga m'buku lino ndi gawo laling'ono chabe la 
zimene Buku Lopatulika limanena za ndondomeko ya Mulungu. 
Baibulo limafotokoza nkhani zambirimbiri za momwe Mulungu 
akhoza kutilandirira. Ngati mukufuna kudziwa zambiri, onani 
tsamba 66. 


52 


Onani mayankho pa tsamba 54 


Ngati mwayankha mafunso wonse mokhoza, ndiye 
kuti mumamvetsetsa ndondomeko zake za Mulungu. 
Kungomvetsetsa kalata ya Mulungu ndi chinthu chabwino 
kwambiri, komabe, ndizosakwanira. Muyenera kupanga 
chiganizo. Kodi mukuwona inu, ndi chinthu china kumvetsetsa 
Baibulo, koma ndi chinthu chinanso kulikhulupirira. 


Tayesani kuyankha mafunso awa. Mafunso amenewa 
adzakuthandizani kuti mudziwe ngati mumakhulupirira 
kalata ya Mulungu. 


1. Kodi Yahweh atabwera padziko lapansi, adasiya kukhala 
Mulungu? 


2. Kodi Yesu ndani? Kodi mumakhulupirira kuti Yesu ndi 
Yahweh? 


3. Mulungu ndi wangwiro. Kodi inu ndinu wangwiro? Kodi 
inuyo mumakhulupirira kuti ndinu wabwino ndiponso 
woyenera kukhala Kumwamba, kapena mumakhulupirira 
kuti ndinu wochimwa? 


4. Kodi inuyo mumakhulupirira kuti Mulungu adzalanga 
tchimo lonse? 


5. Kodi ndani amene adatenga chilango cha wuchimo 
wanu? 


6. Kodi inuyo mumakhulupirira kuti Yesu ndiye 
Mwanawankhosa wanu? 


7 Yesu atafa, Iye adawuka kwa akufa ndipo amakhala 
Kumwamba. Kodi inuyo mumakhulupirira kuti zimenezi 
ndi zowona? 


Kodi munapereka mayankho wokhoza a mafunso amenewa? 
Kodi inuyo mukukhulupirira kuti mayankho anu ndi owona? 
Ngati zili choncho, dziwani kuti Baibulo likunena kuti Yesu 
adalandira chilango mmalo mwa inu. lyeyu ndiye Mpulumutsi 
wanu. Inu simudzachitanso mantha ndi Imfa ya Chiwiri. 


Inu mukakhulupirira kuti Baibulo limanena zowona, ndiye kuti 
mumamudalira Yahweh. Popeza mumamudalira Iye, Mulungu 


53 


akuti ndinu bwenzi lake. Iye amalonjeza kuti sadzakusiyani. 
Iye adzakhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mutakhala kuti 
mwakakhala malo a mtundu wanji kapena mwachita zotani. 


Pamene inu mwatsiriza kukhala padziko lapansi pano, 
Mulungu akuti adzakusandutsani wangwiro ndi woyenera 
kukhala Kumwamba. Inu mudzakhala ndi Iye nthawi zonse. 
Uwu ndi uthenga wabwino! Ichi ndi chinthu chimene mukhoza 
kuchidziwa motsimikizika mtima chifukwa Mulungu ndi 
amene akunena zimenezi ndipo Mulungu samanena bodza. 


Kapena mwina buku lino lakuyankhani mafunso ambiri amene 
munali nawo. Baibulo ndilodzala ndi nkhani za mtundu 
wumenewu. M'menemu mumapezeka mayankho a moyo 
wumene mumayenera kukhala tsiku ndi tsiku. Zikhoza kukhala 
bwino kutenga Baibulo ndi kuyamba kuwerenga chigawo 
chimene chimatchedwa 'Uthenga Wabwino wa Yohane'. 
Patulani nthawi yakuti muziwerenga Baibulo tsiku ndi tsiku. 


Pali chinthu chimodzi chotsiriza chimene ndi chofunikira 
kuchitchula. Munthu wina akakuchitirani chinthu 
chapaderadera, mumamuthokoza. Baibulo limanena kuti 
inu mukhoza kuyankhula kwa Ambuye monga mmene 
munthu amayankhulira kwa bwenzi lake. Baibulo limatcha 
kuyankhula kotere kuti ndi pemphero. 


Awa ndi ena mwa mawu amene munganene pofuna kunena 
kuti 'zikomo' kwa Yesu chifukwa cha zinthu zimene lye 
adakuchitirani. Mukhoza kupemphera ndi kumuthokoza lye 
pogwiritsa ntchito mawu anu. Muyenera kukumbukira kuti 
Mulungu ali ponseponse - Iye akumvetsera. 


Ambuye Yesu, ine ndidziwa kuti Inu ndinu Mulungu ndipo 
mudalenga zinthu zonse. Inu ndinu wangwiro; koma 
ine ndine wochimwa. Ndinu nokha amene mukhoza 
kundipulumutsa ine. Ndikhulupirira kuti mudafa imfa ya 
pamtanda ndikulandira chilango chifukwa cha machimo 
anga. Ine ndikhulupirira kuti Inu ndinu Mpulumutsi 
wanga. Zikomo chifukwa chachikondi chanu chachikulu 
pa ine. Ndidziwa kuti mudzasunga lonjezano lanu 
lakunditenga ine kupita kwanu Kumwamba kumene 
ndikakhale ndi Inu. 


Indedi, Yesu ndiye Mpulumutsi wodabwitsa. 


54 


Mayankho 


a E E 


11. 
12. 


Ndi wamphamvu. (tsamba 4 mpaka 
8) 

Ndi wangwiro. (tsamba 10) 
Tchimo (Tsamba 10) 


Sichilungamo (kapena sibwino). 
Choyipa chilichonse chiyenera 
kulangidwa. (tsamba 10) 


Nyanja ya Moto (tsamba 12) 
Tchimo (tsamba 18) 

Imfa (tsamba 18) 

Imfa ya Chiwiri (tsamba 20) 
Mpulumutsi (tsamba 20) 


. Ndi anthu angwiro wokha amene 


akhoza kukhala ndi Mulungu 
wangwiro. (tsamba 24) 


Iyayi (tsamba 24) 
Mwanawankhosa (tsamba 24) 


Mayankho 


i 


mo D e AUA 


Iyayi, Iye sadasiye kukhala Mulungu. 
Yesu ndi Mulungu, Yesu ndi Yahweh. 


Ndine wochimwa. 
Inde 

Mulungu, Yesu 
Inde 


Inde, ndikhulupirira kuti ndi zoona. 


. Mwanawankhosa adachotsa tchimo 


la anthu. (tsamba 26) 


. M'malo mwa munthu (tsamba 26) 
. Adatenga tchimo la anthu (tsamba 


26) 


. Amawapanga iwo kuti akhale 


angwiro (tsamba 27) 


. Iyayi (tsamba 31) 
. Mulungu, Yahweh, Yesu (ndi 


chimodzimodzi) (tsamba 32) 


. Iyayi (tsamba 40) 
. Baibulo limamutcha Yesu 


"Mwanawankhosa wa Mulungu” 
(tsamba 41) 


. Tchimo lathu (tsamba 42) 
. M'malo mwathu (tsamba 43) 
. Dalirani Iye kapena khulupirirani 


Iye (tsamba 48) 


55 


Tsamba 2 ndi 3 
es Ine ndili Yehova ... ndipo Palibe winanso, popanda Ine palibe 
Mulungu. 
re Chifukwa palibe akunga Inu, Yehova. Muli wamkulu ndipo 
dzina lanu lili lalikulu ndi lamphamvu. 
sé Kwezani maso anu Kumwamba! Muwone amene analenga 
izo ... amene atulutsa khamu lawo ndi kuziwerenga. Popeza ali wolimba 
mphamvu, palibe yimodzi yisoweka ... Mulungu wachikhalire, Yehova, Mlengi 
wa malekezero a dziko lapansi, salefuka konse, salema. Nzeru zake sizisanthulika. 
5:3 Yehova ndi wamkulu ... ndi ukulu wake ndi wosasanthulika! 
Mulungu ndi Mzimu. 
ebri 1:14 Kodi siyili yonse mizimu yotumikira` 
Masalmo 103:20,21 Lemekezani Yehova, inu angelo ake. Amphamvu zolimba. 
Akuchita Mawu ake. Inu atumiki ake akuchita chomkondweretsa lye. 


Tsamba 4 ndi 5 

Ahek Ndi chikhulupiriro tizindikira kuti mayiko ndi a m'mwamba 
womwe adakonzedwa ndi mawu a Mulungu, kotero kuti zinthu zopenyeka 
sizidapangidwa zochokera mwa zinthu zowonekazo. 
( Ndipo anati Mulungu, 'Kuyere: Ndipo kunayera. 

eremiya 32:17 Ha! Yehova Mulungu, tawonani, Inu munalenga Kumwamba 
ndi dziko lapansi ndi mphamvu yanu yaikuru ndi mkono wanu wotambasuka; 
palibe chokulakani Inu. 
Genes 16 Ndipo Mulungu anapanga zowunikira zazikulu wiwiri; 
chowunikira chachikulu chakulamulira usana chowunikira chaching'ono 
chakulamulira usiku, ndi nyenyezi zomwe. 

eremiya 23:24 ‘Kodi munthu angathe kubisala mobisika kuti ndisamuwone 
yes ati Yehova. 
c Pachiyambi Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. 
€ Chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza 
zakumwamba ndi zapansi, ndi nyanja, ndi zinthu zonse zili m'menemo. 

enesis ..adalenga zinsomba zazikulu ndi zoyendayenda zamoyo 
zakuchuluka m 'madzi mwa mitundu yawo, ndi mbalame zamapiko. 

25 Ndipo Mulungu adapanga zinyama za dziko lapansi monga 
mwa mitundu yawo; ndi ng'ombe monga mwa mtundu wake, ndi zonse 
zakukwawa pansi monga mwa mitundu yawo. 

Ndipo Yehova anaumba munthu ndi dothi lapansi. 


56 


Tsamba 6 ndi 7 

Atero Yehova, Mombolo wako,'ndi lye amene anakuumba iwe 
m'mimba, Ine ndine Yehova, amene ndipanga zinthu zonse, ndi kufunyulula 
ndekha zakumwamba, ndi kuyala dziko lapansi; ndani ali ndi Ine?” 
Masali Dziko lapansi nlaYehova ndi zodzala zake zomwe, dziko 
lokhalamo anthu ndi iwo wokhala m'mwemo. 

imoteo ...Mulungu amene atipatsa ife zonse kochulukira, kuti 

tikondwere nazo. 

Ndipo anaziwona Mulungu zonse zimene adazipanga, ndipo 
tawonani, zinali zabwino ndithu. 


Tsamba 8 ndi 9 
) Thanthwe, ntchito yake ndi yangwiro; Pakuti njira zake 
zonse ndi chiweruzo; Mulungu wokhulupirika ndi wopanda chisalungamo; 
lye ndiye Wolungama ndi Wolunjika. 
Chilungamo ndi chiweruzo ndiwo maziko a mpando 
wachifumu wanu; chifundo ndi choonadi zitsogolera pankhope panu. 
Ndipo simudzalowa konse momwemo kanthu kali 
konse kasa sdtulidwa kapena iye wakuchita chonyansa ndi bodza; koma iwo 
wokha wolembedwa m'buku la moyo la Mwanawankhosa. 
i n o 21:3 Ndipo adzakhalitsa nawo, Ndi iwo adzakhala anthu 
ake, ndi li Mulungu yekha adzakhala nawo, Mulungu wawo. 
bvumi i 1:10 - 12, 2 . Ndipo unakhala nawo ulemerero wa 
vidun, kuunika kwake kunafanana ndi mwala wa mtengo wake woposa .. 
nukhala nalo linga lalikulu ndi lalitali ... Ndipo pa zipata pake šipatsékedwa 
konse usana, pakuti sikudzakala usiku komweko. 
bvı l Ndipo khwalala la mzinda nlagolidi woyengeka, 
ngati mandala openyekera. 
iby Ndipo anandionetsa mtsinje wa madzi a moyo, 
wonyezimira ngati krustalo. 

Ndipo sikudzakhalanso usiku; ndipo sasowa kuunika 
kwa man ndi kuunika kwa dzuwa; chifukwa Ambuye Mulungu adzawaunikira. 
Chibvumb o 21:4 Ndipo adzawapukutira misozi yonse kuichotsa pa 
maso pao; ndipo sipadzakhalanso imfa; ndipo sipadzakhalanso maliro kapena 
kulira kapena chowawitsa. 

Chibvun 21:5 Ndipo lye wakukhala pa mpando wachifumu anati, 
“Taonani, ndichita zonse zikhale zatsopano. 


Tsamba 10 ndi 11 

hane3:4 Yense wakuchita tchimo achitanso kusayeruzika, ndipo tchimo 
ndilo kusayeruzika. 

ì Wagwadi kuchokera Kumwamba. Iwe nthanda, mwana 
wa m'bandakucha! ... Ndipo iwe unati mumtima mwako, “... ndidza ... 
ndidzafanana ndi Wammwambamwamba.” 

liyan 16-17 Zilipo zinthu zisanu ndi chimodzi Mulungu azida; ngakhale 
zisanu ndi ziwiri zimnyansa; maso akunyada, lilime lonama, Ndi manja akupha 
anthu osachimwa; 
Pakuti Mulungui adzanena mlandu wa zochita zonse, ndi 
zobisika zonse, ngakhale zabwino ngakhale zoipa. 


57 


Tsamba 12 ndi 13 
. chifukwa chake ndinakukankha kukuchotsa pa phiri 
ja Mai ndipo "ndinakuwononga Kerubi wakuphimba iwe, kukuchotsa 
pakati pa miyala ya moto. ... Unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola 
kwako, waipsa nzeru zako; chifukwa cha kuwala kwako ndakugwetsa pansi. 
hibvumbu Ndipo mdiereklezi wakusokeretsa anaponyedwa 
manyani ya moto ndi sulfure, ... ndipo adzakuzunza usana ndi usiku ku 
nthawi za nthawi. 
A Chokani kwa Ine wotembereredwa inu ku moto wa nthawi 
zonse wokolezedwera mdierekezi ndi a mithenga ake. 


Tsamba 14 ndi 15 

Genesis 1:27 Mulungu ndipo adalenga munthu m'chifanizo chake, m'chifanizo 
cha Mulungu adamlenga iye; adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. 

Genesis 2:15 Ndipo Yehova Mulungu anatenga munthuyo, namuika iye 
m'munda wa Edene. 

Ndipo Yehova Mulungu anameretsa m'nthaka mitengo yonse 
yokoma m'maso ndi yabwino kudya; ndiponso mtengo wa moyo pakati pa 
mundapo, ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa. 

Gen Ndipo Yehova Mulungu anamuuza munthuyo nati, ‘Mitengo 
yose ya m;munda udyeko; ... koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa 
usadye umenewo; chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. 


Tsamba 16 ndi 17 
Ge 5... Ndipo njoka (amene ali Satana) inati kwa mkaziyo, ʻEa! 
Kodi anatitu Mulungu, Usadye mitengo yonse ya m'mundamu? ... Njokayo 
ndipo inati kwa mkaziyo, ‘Kufa simudzafai; chifukwa adziwa Mulungu kuti 
tsiku limene mukadya umenewo, adzatseguka maso anu, ndipo mudzakhala 


ngati Mulungu, wakudziwa zabwino ndi zoipa. 


Tsamba 18 ndi 19 

G Ndipo pamene anawona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino 
kudya, ... wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake, nadya, napatsanso 
mwamuna wake amene ali naye, nadya iyenso. 

M'thukuta la nkhope yako udzadya chakudya, kufikira kuti 
udzabwerera kunkhaka, chifukwa kuti m'menemo unatengedwa; chifukwa 
kuti ndiwe fumbi, ndi kufumbiko udzabwerera. 

Pakuti tidziwa kuti cholengedwa chonse chibuwula, ndi 
kugwidwa m'zowawa pamodzi kufikira tsopano. 

i Chifukwa chake monga uchimo udalowa m'dziko lapansi mwa 
munthu m'modzi, ndi imfa mwa uchimo; chotero imfa idafikira anthu onse; 
chifukwa kuti onse adachimwa. 
Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi Imfa. 

Koma zoyipa zanu zakulekanitsani inu ndi Mulungu wanu; 
ndipo machismo anu abisa nkhope yake kwa inu. 
A Ndipo inu, wokhala alendo akale ndi adani m'chifuwa chanu 
m'ntchito zoyipazo. 


58 


Tsamba 20 ndi 21 
bvumbulutso 21:8 Koma amantha, ndi wosakhulupirika, ndi wonyansa, 

ndi ambanda, ndi achigololo, ndi anyanga ndi wolambira mafano, ndi onse 
abodza, cholandira chawo chidzakhala m'nyanja yotentha ndi moto ndi 
Sulfure; ndiyo imfa yachiwiri. 

f 5 . koma ndi kukoma mtima kwa chikhalire ndidzakuchitira 
chifundo, ati Yehova mombolo wako. 
lesi Ine, Inetu ndine Yehova; ndipo palibe mpulumutsi, koma 
Ine ndekha. 


Tsamba 22 ndi 23 
Ahe Tsopano chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu 
zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. 

Koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa lye. 

Yehova ndiye kuunika kwanga ndi chipulumutso change; 
ndidzaopa yani? Yehova ndiye mphamvu ya moyo wanga; ndidzachita 
mantha ndi yani? 
Masa ,14 Kuthawira kwa Yehova nkokoma koposa kukhulupirira 
munthu ... 
Inu akuopa Yehova, ... khulupirirani Yehova. 


Tsamba 24 ndi 25 
Pakuti onse adachimwa, naperewera pa ulemerero wa Mulungu. 

2 ni Pakuti kufa tidzafa, ndipo tili ngati madzi otayika pansi 
amene sakhoza kuwawolanso; ngakhale Mulungu sachotsa moyo, koma 
alingalira njira yakuti wotaikayo asakhale womtayikira lye. 
Levitiko 18 Ndipo munthu akachimwa, nachita china cha zinthu 
zilizonse aziletsa Yehova; angakhale analibe kudziwa, koma wapalamula, 
azisenza mphulupulu zake. Nadze nayo kwa wa nsembe nkhosa ya mphongo 
wopanda chilema ya mkhola lake. 

iko 1:4 Ndipo aike dzanja lake pa mutu pa nsembe yopsereza; ndipo 
idzalandiridwa mmalo mwake, imtetezere. 

Ndipo adzakhululukidwa. 


Tsamba 26 ndi 27 


y Khulupirira Yehova ndi mtima wako onse. Osachirikizika pa 
luntha lako! 


Tsamba 28 ndi 29 
; Musapange milungu yasiliva ikhale pamodzi ndi Ine, 
musadzipangire milungu ya golidi. 

s 20 .. Usadzipangire iwe wekha fano losema, kapena chifaniziro 
chili a cha zinthu za thambo la kumwamba, kapena za m'madzi a pansi 
pa dziko; usazipembedzere izo. 
lAkorinto 10:20-21 Simungathe kumwera chikho cha Ambuye, ndi chikho 
cha ziwanda; simungathe kulandirako ku gome la Ambuye ndi ku gome la 
ziwanda. 

2 Ako Pakuti satana yemwe adziwonetsa ngati m'ngelo wa 
kuwunika. 


59 


ro - Amene adasandutsa chowonadi cha Mulungu chabodza 
napembedza, natumikira cholengedwa, ndi kusiya Wolengayo, ndiye 
wodalitsika nthawi yosatha. 
Pakuti aliyense amene asunga malamulo onse, koma 

akakhumudwa pa limodzi, iyeyu wachimwira onse. 

ma 3:20 Chifukwa chake pamaso pake palibe munthu adzayesedwa 
wolungama ndi ntchito za lamulo; pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. 
\he - Ndipo palibe cholengedwa chosawonekera pamaso pake, 
koma zonse zikhala pambalambanda ndi zobvundukuka pamaso pake pa 
lye amene tichita naye. 


Tsamba 30 ndi 31 
| Uzilemekeza atate wako ndi amako; kuti achuluke masiku 
ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa iwe. Usaphe. Usachite 
chigololo. Usabe. Usamnamizire mnzako. 
Ndipo Yehova anati kwa Mose, Ukwere kudza kwa Ine m'phiri 
muno, nukhale pompano; ndipo ndidzakupatsa magome a miyala, ndi 
chilamulo ndi malamulo, ndawalembera kuti uwalangize. 


Tsamba 32 ndi 33 
Masalmo Ndilindira Yehova, moyo wanga ulindira, ndiyembekeza 
Mau ake... 

Pakuti kwa ife Mwana wa khanda wabadwa, kwa ife Mwana wa 
mwamuna wapatsidwa, ndipo ulaqmuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo 
adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu Wamphamvu, 
Atate wosatha, Kalonga wa mtendere. 

Ndipo iye anabala mwana wake wamwamuna woyamba; 
namukulunga lye mu nsalu, namgoneka modyera ng'ombe, chifukwa kuti 
adasowa malo m'nyumba ya alendo. 

ul 12 Ndipo padali abusa m'dziko lomwelo, wokhala kubusa ndi 
PET zoweta zawo usiku. Ndipo m'ngelo wa Ambuye adayimilira 
paiwo, ndi kuwala kwa Ambuye kudawaunikira mozungulira: ndipo adawopa 
ndi mantha akulu. Ndipo m'ngelo adati kwa iwo, 'Musawope; pakuti onani, 
ndikuwuzani inu uthenga wabwino wa chikondwerero chachikulu, chimene 
chidzakhala kwa anthu onse. Pakuti wakubadwirani inu lero, m'mzinda wa 
Davide, Mpulumutsi, amene ali Khristu Ambuye. Ndipo ichi ndichizindikiro kwa 
inu: “Mudapeza mwana wakhanda wokutidwa ndi nsalu atagona modyera. 

. namutcha dzina lake ‘Yesu! 


Tsamba 34 ndi 35 

Ndipo Yesu adayendayenda mu Galileya monse, adalikuphunzitsa 
mu masunagoge mwawo, nalalikira uthenga wabwino wa Ufumu, nachiritsa 
kudwala konse ndi nthenda zonse mwa anthu. Ndipo mbiri yake inabuka 
ku Suriya konse; ndipo adatengera kwa lye onse wodwala, wogwidwa ndi 
nthenda ndi mazunzo a mitundu mitundu, ... ndipo lye adawachiritsa. 

14 21 Ndipo Yesu adatuluka, nawona khamu lalikulu, ndipo 
adagwidwa ndi chifundo ndipo anachiritsa wodwala awo. Ndipo pamene panali 
madzulo, wophunzira ake adafika kwa lye, nanena, ‘Malo ano ngachipululu, 
ndipo nthawi yapita tsopano; kawuzeni khamulo lidzipita ku midzi likadzigulire 


60 


lokha kamba: Koma Yesu adati kwa iwo, ‘Iwo alibe chifukwa chopitira, apatseni 
ndinu adye‘ Ndipo iwo adanena kwa lye,'Ife tiribe kanthu pano koma mikate 
isanu ndi nsomba ziwiri. Ndipo lye adati, Mudze nazo kuno kwa Ine. Ndipo 
lye .... anadalitsa, nanyema, napatsa mikateyo kwa wophunzira ake ndi 
wophunzira kwa khamulo. Ndipo adadya onse, nakhuta; ndipo adatola 
makombo wotsala, mitanga khumi ndi iwiri yodzala. Ndipo adadyawo adali 
amuna monga zikwi zisanu, kuwaleka akazi ndi ana. 


Tsamba 36 ndi 37 

) 24-26,2 Koma chombo tsopano chidafika pakati pa nyanja, 
chozurizika ndi mafunde; pakuti mphepo idadza mokomana nacho. Ndipo pa 
ulonda wa chinayi wa usiku, Yesu adadza kwa iwo, akuyenda pamwamba pa 
nyanja. Ndipo m'mene wophunzirawo adamuwona lye, alikuyenda panyanja, 
adanthunthumira, nati, 'Ndi mzukwa!' Ndipo adafuwula ndi mantha. Ndipo 
Petro adamyankha lye nati, Ambuye, ngati ndinutu, mundiwuze ndidze kwa 
inu pamadzi: Ndipo lye adati, ‘Idza. Ndipo pamene Petro adatsika m'chombo, 
nayenda pamwamba pamadzi, kupita kwa Yesu. 


Tsamba 38 ndi 39 

Mateyu 14:30-31 Koma m'mene iye adawona mphepo yamkuntho, adawopa; 
ndipo adayamba kumira, nafuwula, nati, 'Ambuye, ndipulumutseni ine! 
Ndipo pomwepo Yesu adatansa dzanja lake, namgwira iye, nanena naye, 
“iwe wokhulupirira pang'ono, wakayikiranji mtima?’ 


Tsamba 40 ndi 41 
‘Ngakhale sadachita tchimo, ndipo m'kamwa mwake 
kaza chinyengo'. 

7 27 Pakuti mkulu wa ansembe wotere adatiyenera ife, woyera 
mtima, wopanda choyipa ... Amene alibe chifukwa cha kupereka nsembe 
tsiku ndi tsiku monga akulu a ansembe, yoyamba chifukwa cha zoyipa za 
iwo eni, yinayi chifukwa cha zoyipa za anthu; pakuti ichi adachita kamodzi 
kwatha, podzipereka yekha. 

Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kuwalangiza 
ahinan ake, kuti kuyenera lye amuke ku Yerusalemu ndi, kukazunzidwa 
zambiri ndi akulu, ndi ansembe akulu, ndi alembi; ndi kukaphedwa; ndi tsiku 
lachitatu kuwuka kwa akufa. 

ohan M'mawa mwake Yohane adawona Yesu alinkudza kwa iye, 
nanena, ‘Onani Mwana wa Nkhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake 
la dziko lapansi! 


Tsamba 42 ndi 43 

Koma ndi mwazi wa mtengo wake wapatali monga wa mwana 
wa nkhosa wopanda chilema, ndi wopanda banga, ndiwo mwazi wa Khristu. 
5 .. Pakuti Khristu Pasakha wathu waperekedwa chifukwa cha ife. 
c “ Ameneyo sadadziwa uchimo adamyesera uchimo m'malo 

mwathu: kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa lye. 
Aroma 3:25 Amene Mulungu adamuyika poyera akhale chotetezera mwa 
chikhulupiriro cha m'mwazi wake, kuti awonetse chilungamo chake, popeza 
Mulungu m'kulekerera kwake adalekerera machimo wochitidwa kale lomwe. 


6l 


Tsamba 44 ndi 45 
Tsopano pamene lye adapachikidwapo padali munda; 
ndi m'mundamo mudali manda atsopano m'mene sadayikidwamo munthu 
aliyense nthawi zonse. Pomwepo ndipo adayika Yesu.. 
lateyu 27 Ndipo m'mawa mwake, ndilo ziwa lotsatana ndi tsiku 
jakonzekera, ansembe akulu ndi Afarisi adasonkhana kwa Pilato ...'Tengani 
alonda; mukani kalondereni monga mudziwa. Ndipo iwo adamuka, nasunga 
manda, nasindikizapo chizindikiro pamwalapo. Naikapo woyang`anira. 
N Ndipo onani, padali chibvomezi chachikulu; pakuti m'ngelo 
wa Ambuye adatsika kuchokera Kumwamba nafika kukunkhuniza mwalawo, 
nakhala pamwamba pake. Kuwonekera kwake kudali ngati mphezi, ndi 
chobvala chake choyeretsetsa ngati matalala: Ndipo ndikuwopsa kwake 
alondawo adanthunthumira, nakhala ngati anthu akufa. 
Ndipo iye adanena nawo, ‘musaope: Muli kufuna Yesu Mnazarete 
amene adapachikidwa; adawuka; Sali pano; tawonani, mbuto m'mene 
adayikamo lye“ 


Tsamba 46 ndi 47 
iitidwe 1:3 Kwa iwonso amene adadziwonetsera yekha wamoyo ndi 
zitsimikizo zambiri, zitatha zowawa zake, nawonekera kwa iwo masiku makumi 
anayi, ndi kunena zinthu za Ufumu wa Mulungu. 
3:16 Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi, kotero kuti adapatsa 
Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira mwa lye asatayike, 
koma akhale nawo moyo wosatha. 

i ‘Mtima wanu usabvutike; mukhulupirira Mulungu, khulupirirani 
Inenso: M'nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Ngati sikudali 
kutero, ndikadakuwuzani inu; pakuti ndipita kukakukonzerani inu malo. Ndipo 
ngati ndipita kukakonzera inu malo, ndidzabweranso, ndipo ndidzalandira inu 
kwa Ine ndekha; kuti kumene kuli Ineko, mukakhale inunso. Ndipo kumene 
ndipita Ine, mukukudziwa, ndipo njira yake mukuyidziwa: 


Tsamba 48 ndi 49 

c Ndipo m'mene adanena zinthu izi, ali chipenyerere iwo, 
adariyamulidwa; ndipo mtambo udamlandira lye kumchotsa pamaso pawo. 
Ndipo pakukhala iwo chipenyerere Kumwamba pomuwona lye alimkupita 
kumwamba, tawonani, amuna awiri wobvala zoyera adayimilira pambali 
pawo; Amenenso adati; Amuna inu a ku Galileya, muyimiranji ndi kuyang'ana 
Kumwamba? Yesu amene walandiridwa kumka Kumwamba kuchokera kwa 
inu, adzabwera momwemo monga mudamuwona ali mkupita Kumwamba. 

Ndipo uwu ndi umboniwo, kuti Mulungu adatipatsa ife 

moyo wosatha, ndipo moyo umene uli mwa Mwana wake. lye wakukhala 
ndi Mwana ali nawo moyo; wosakhala ndi Mwana wa Mulungu alibe moyo. 
Zinthu izi ndakulemberani, kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha, inu 
amene mukhulupirira dzina la Mwana wa Mulungu. Kuti mukhulupirire 
padzina la mwana wa Mulungu. 
| Koma palinso zina zambiri zimene Yesu adazichita, zoti 
zikadalembedwa zonse phe, ndilingalira kuti dziko lapansi silikadakhala 
nawo malo a mabuku amene akadalembedwa. 


62 


Matanthawuzo a Mawu 


Ambuye: dzina la Mulungu, kapena la Yesu, pofuna kuwonetsa 
kuti Iye ndi Mwini wake wa zinthu zonse. 


Baibulo: Mawu amenewa amatanthuza buku m'chilankhulo 
cha Chilatini ndi Chigiriki. 

Chilango: mavuto kapena masawutso amene amabwera kwa 
munthu ngati chotsatira cha tchimo limene wachita. 


Chilengedwe: ntchito yimene Mulungu adachita popanga dziko 
ndi zinthu zonse zimene zili momwemo; zinthu zonse zimene 
Mulungu adapanga. 


Guwa la nsembe: malo a paderadera amene anthu 
ankawotcherapo nyama imene akufuna kuyipereka nsembe 
kwa Mulungu. 


Khate: matenda woyipa kwambiri. Ndi matenda a khungu ndi 
mafupa. Anthu ena sankayankhula ndi anthu amene amadwala 
matenda a khate. Ankawatcha anthu wodetsedwa. Anthu a 
khate sankakhala mumzinda. Anthu wodwalawa ankakhala 
kunja kwa mzinda kutali ndi anthu ena. 


Kudalira: kukhulupirira kuti chinthu china chake ndi chowona. 
Pamene tikhulupirira wina wake. 


Kumwamba: malo amene kumakhala Mulungu; malo a 
chimwemwe ndi mtendere kumene Mulungu amakhala ndipo 
amachitako ufumu. 


Kusamvera: kusamvera. 


Lamulo: lamulo limene Mulungu adapereka; malamulo khumi 
wofunikira kwambiri a Mulungu kapena malamulo amene 
Mulungu adapereka kwa Mose pa Phiri la Sinai. 

M'ngelo:; mizimu imene adayilenga kuti izitumikira Mulungu. 
Mpulumutsi: Yesu, wotipulumutsa, amene amatilanditsa. 
Mtanda: mitengo yiwiri yophatikizidwa. Anthu a ku Roma 


ankapereka chilango kwa anthu powakhomera pa mtanda kuti 
afe. Yesu adafa mwa njira imeneyi. 


63 


Mzimu: mbali ya munthu imene imakhala ndi moyo pamene 
thupi lafa; munthu, monga mngelo, mbali yimene yimakhala ndi 
moyo, ngakhale popanda thupi. Pali mizimu yabwino, monga 
Mzimu wa Mulungu ndiponso angelo ake. Kulinso mizimu yoyipa, 
monga Satana ndi angelo ake. 


Nthawi zonse/muyaya: nthawi za nthawi; kusakhala ndi mathero. 


Nyenga: kuyankhula zinthu zimene sizili zowona kwa anthu 
ena, kunena bodza. 


Satana: dzina la mzimu woyipitsitsa mwa mizimu imene idawukira 
Mulungu. Iye ali ndi mayina wenanso: Lusifala (nthanda yowala) 
ndiponso Mdierekezi. Iyeyu ndi mdani wa Mulungu. 


Tchimo: kuchita zoyipa, zinthu zoyipa kapena zonyansa; 
kusamvera Mulungu; kusatsatira malamulo; zinthu zoyipa 
zimene anthu amachita. 


Uthenga Wabwino: Uthenga wabwino wakuti Yesu adabwera 
kudzatipulumutsa ife; magawo anayi a Buku Lopatulika amene 
amafotokoza za moyo wa Yesu — Mateyu, Marko, Luka ndi Yohane. 


Woyera: wosiyana ndi wina aliyense, wopatulidwa. 


Yahweh: Dzina la Mulungu mchinenero cha Chihebri; nthawi 
zina amatchedwanso Yehova. 


64 


Mawu a wolemba bukuli 


1. Chimodzimodzi kunena kuti'Mulungu 
ndi wamuyaya” 

2. “Wosabwereranso” monga mwa 
mawu akuti 'muyaya:.Satana amakafika 
Kumwamba ndi kukaneneza anthu 
wokhulupirira pamaso pa Mulungu, 
komabe nthawi zonse sapambana. 


3. Baibulo limanena momveka bwino 
kuti Satana ndi angelo ake sapezeka ku 
malo atsopanowa, koma kuti kutsogolo 
kuno adzatsekeredwa kumeneku 
(Chivumbulutso 20:10) 


4. Izi zikhoza kutanthawuza kukhala 
'wofanana ndi Mulungu’ mnjira 
yakuti amakhala ndi zinthu zonse 
zimene zimamupanga kuti akhale 
Mulungu, kapena 'kufanana ndi 
Mulungu’ pakungokhala 'wodziwa 
zabwino ndi zoyipa' chabe. Mawu a 
Mulungu safotokoza ngati Satana 
adapereka mfundo zokhudzana ndi 
yesero lakufuna 'kukhala wofanana 
ndi Mulungu' kapena ngati bodza 
lake lidangokhala lokhudzana ndi 
“kufanana ndi Mulungu’ m'dera limodzi 
lokha ('kukhala wofanana ndi Mulungu 


Copyrights 


pankhani yakudziwa zoyipa ndi 
zabwino'). Popeza kuyesera kufotokozera 
nkhani ya kukhala 'wofanana ndi 
Mulungu pomadziwa zabwino ndi 
zoyipa' kukhoza kufunika kufotokozera 
zinthu ngakhale zosafunikira zomwe 
zokhudzana ndi nkhaniyi, tidangosiya 
kuti aliyense akhoza kuganiza zimene 
Satana amatanthawuza. Komabe, 
chodziwika ndichakuti lidali bodza. 


5. 'Pamene afa' zimangotantawuza 
nkhani ya chiphunzitso cha Mawu 
a Mulungu chimene chimatchedwa 
“kulungamitsidwa. Phunziro la 
'kulungamitsidwa'limafukula zambiri. Ife 
tikakhala moyo wodalira Ambuye ngati 
Mpulumutsi wathu, nthawi yomweyo 
Mulungu amayikiza chilungamo, 
ndiponso amatiwona ife ngati anthu 
angwiro ngakhale mmoyo uno. Popeza 
ndikovuta kuti timvetsetse mmene 
tikhoza kuyesedwa 'wangwiro' ndi 
Mulungu pamene tikudziwa kuti tikadali 
anthu'woyipa;, tangoyesera kutengako 
mbali yimodzi ya chiphunzitso 
chimenechi. 


GoodSeed” ndi bungwe limene cholinga chake ndi chakuti: Tikufuna 
tifotokozere uthenga wa m'Baibulo momveka bwino. Inutu mukhoza 
kulumikizana nafe, ngati muli ndi chidwi pa ntchito zimene timachita 
kapena kumasulira mabuku mzinenero zina. 


KHISIMISI NDI NYENGO YA PASAKA - ZITANTHAUZA CHIYANI? 
Kusindikizidwa koyamba 


Lolembedwa ndi John R. Cross 
Zithunzi zidajambulidwa ndi Matt Almy 
Lomasuliridwa m'Chichewa ndi Rodrick Banda 


ISBN: 978-1-927429-40-2 
Copyright © 2010 by GoopSted” International 


What Are Christmas & Easter All About? 
Translated from English Edition 3 
All rights reserved. No portion of this book may be reproduced in any form without the 


written permission of the copyright holder. GoopSeen, www.goodseed.com, ‘GoopSEED,’ 
and the Book/Leaf design mark are trademarks of GoopSreD International. 


Bukuli ndi la Good Seed International. Simuloledwa kusintha bukuli mwanjira ina iliyonse 
popanda chilolezo cha eni bukuli. GOODSEED, www.goodseed.com, “GOODSEED,' 
komanso zizindikiro za bukuli ndi masamba ake onse ndi za GOODSEED International. 


Printed in Malawi — Losindikizidwa m'Malawi 


201310-170-2000 
Chichewa 


66 


GoodS-e-ed” International 
P. O. Box 3704 0 Olds, AB T4H 1P5 e CANADA 


Business: 403 556-9955 
Facsimile: 403 556-9950 
Email: info@goodseed.com 


M'mene mungatipezere ku Malawi: 


GOODSEED” International 
C/O WHEAMS 
P.O. Box 31713, Lilongwe 3, Malawi 
Mobile: +265 888823400/+265996160444 


Australia 1800 89-7333 
Canada (English) 800 442-7333 

(French) 888 314-3623 
Europe info.eu@goodseed.com 
United Kingdom 0800 073-6340 
USA 888 654-7333 


www.goodseed.com 


g Cholinga cha bukuli ndi chakuti lifotokoze 

o kufunika kwake kwa nkhani yofunikira 
kwambiri imene imapezeka M'buku 
Lopatulika. Ntchito yanga ndikuyesetsa 
kufotokoza nkhaniyi momveka bwino. 


Bukuli lidalembedwa pogwiritsa ntchito 
mawu osavuta ndi cholinga chakuti 

É. munthu aliyense akhoza kulimvetsetsa. 
Ngati mumavutika kumvetsetsa nkhani 
zolembedwa movuta, buku ili ndi thandizo 
lanu. Mau ena amene alembedwa 
mopingasa ngati (inu) afotokozeredwa 
pa tsamba 63. 


John R. Cross ndi mkulu wolemba mabuku ndipo kwawo ndi ku Canada. 
Matt Almy ndi mkulu waluso wa ku America. 

Rodrick Banda ndi womasulira wa ku Malawi. 

Ba E 


N amn, 
o MAARA goodseed 


ai see-hear-understand 


K CNE Chichewa i 
| ti a J 
2 wA ` Pa En ê 


